


IKA-4 NG ENERO, 
MARTES PAGKARAAN NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON 


Panalangin Sa Umaga 
PASIMULA 


Panginoon, buksan mo ang ating mga labi. 
At pupurihin ka ng aking bibig. 


PAANYAYA SA PANALANGIN ANTIPONA 
Si Kristo'y napakita sa atin, halina't siya'y ating sambahin. 
Salmo 95 


Tayo ay lumapit sa “ting Panginoon, Siya ay awitan, 

Ating papurihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 

Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 

Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. (Antipona) 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 

Nasa kanyang palad ang buong daigdig. pati kalaliman, 

Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 

Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. (Antipona) 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati” y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. (Antipona) 


Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 

“Iyang inyong puso'y huwag patigasin, 

Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 

Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. 

Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 

Bagamat nakita ang aking ginawang sila” ng nakinabang. (Antipona) 


Iv 





Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi, “Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” (Antipona) 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo: 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. (Antipona) 


AWIT  (ADESTE FIDELIS) 


Halina't magdiwang, at ating purihin 
Ang Mesiyas na isinilang sa Belen. 
Sambahin natin, Hari ng mga anghel: 


Koro: Halina't siya'y purihin. 
Halina't siya'y purihin, 
Purihin natin ang Kristong Diyos natin. 


Kayo'y mag-awitan nang may kagalakan, 
Kayong mga anghel at ang mga banal, 
At dakilain, D'yos sa kaitaasan: (Koro) 


Kami'y bumabati sa ngayo'y "sinilang 
Kay Kristo Hesus ng kaluwalhatian, 
Siya'y naging tao, sa anyo na totoo. (Koro) 





MGA ANTIPONA AT SALMO 


Antipona 1: 88 Panginoon, sa ami'y ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. 


Salmo 43 
(Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan) 


Hatulan mong ako'y walang kasalanan, PANGINOON, 
At laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol, 
Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon! 


Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? 
Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? 


Ang totoo't ang liwanag, buhat sa 'yo ay pakamtan, 
Upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal 
Sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. 


Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, 
Yamang galak at ligaya ang sa aki'y iyong dulot, 

Sa saliw ng aking alpa'y magpupuri akong lubos 
Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos! 


Bakit ako nababahala, bakit ako nahahapis? 

Sa Diyos ako ay aasa at sa kanya mananalig, 

Muli akong magpupuri sa Diyos ko't Tagapagligtas 

Itong aking pagpupuri sa kanya ko ilalagak! 
(Papuri sa Ama at...) 


Antipona1: 88 Panginoon, sa ami'y ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. 





Antipona2: 8B8B8Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. 


Awit: Isaias 38:10-14, 17b-20 


Minsa'y nasabi kong 

Sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw! 

Sa daigdig ng patay 

Ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan. 


At nasabi ko ring di na makikita 

Itong PANGINOON at sinumang nabubuhay, 
Katulad ng toldang tirahan ng pastol. 

Inalis sa akin ang aking tahanan. 


Ang abang buhay ko'y 
Pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan, 
Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. 


Ako'y lumuluha 

Sa buong magdamag, hindi makatulog, 

Parang nilalansag 

Ng leon ang aking buto sa katawan, 

Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. 


Tumataghoy ako dahilan sa hirap, 

Animo ay kalapati na nakahahabag, 

Ang mga mata ko ay pagod na rin 

Dahil sa pagtitig diyan sa itaas. 
PANGINOON, sa kahirapang ito ako'y iligtas. 


Iyong iniligtas 
Ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay, 


Pinatawad mo ako, sa aking mga kasalanan. 


Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, 
Ni makaaasa sa iyong katapatan. 


Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, 


a gg 5w 





Tulad ng ginagawa ko ngayon, 
Tulad din ng ama 
Na sa mga anak ang ituturo ay ang katapatan. 


Ang tagapagligtas ko 

Ay ang PANGINOON, kaya sa saliw ng tugtog 
Ay ating awitan, 

Sa banal na templo, 

Tayo ay umawit habang nabubuhay. 


(Papuri sa Ama at...) 
Antipona2: 8B8BPanginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. 
Antipona 3: Marapat na ikaw, O Diyos, sa Sion ay papurihan. 


Salmo 65 


(Taimtim na Pasasalamat) 


Marapat na ikaw, O Diyos, sa Sion ay papurihan, 
Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan, 
Pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. 


Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. 
Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig, 
Gayon pa man, ang patawad mo ay aming nakakamit. 


Silang mga hinirang mo, upang sa templo manahan, 
Silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan! 
Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, 
Dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. 


Kami'y iyong dinirinig, Tagapagligtas naming Diyos, 
Sa kahanga-hangang gawa, kami'y iyong tinutubos. 
Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, 

May tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. 


Ej Nf 





Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag, 
Dakila ka't ang lakas mo ay sa gawa nahahayag! 
Ang ugong ng karagatan, iyong pinatatahimik 

Pati along malalaki sa panahong nagngangalit, 
Maging mga kaguluhan niyong mga taong galit. 


Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, 
Natatakot ang daigdig, at ang buong sangnilikha. 
Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw, 
Buong mundo, kahit saang sulok nitong daigdigan. 


Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga, 
Umuunlad ang lupai't tumataba yaong lupa, 
Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis, 
Sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig, 
Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. 


Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana, 
Ang bukirin ay matubig, at palaging basang-basa, 
Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, 
Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. 


Nag-aani nang marami sa tulong mong ginagawa, 
At saanman magpunta ka'y masaganang-masagana. 
Ang pastula'y punung-puno ng matabang mga kawan, 


Naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. 
Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, 
At hitik na hitik mandin ang trigo sa kapatagan, 
Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw! 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 3: 8 Marapat na ikaw, O Diyos, sa Sion ay papurihan. 





MAIKLING PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (Isaias 4:2-3) 


patis ng araw na iyon, payayabungin ng Panginoon ang lahat ng pananim sa Israel, 
at ang bunga ng lupa ay magiging dangal at hiyas ng mga matitira sa Israel. Tatawaging 
banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem. 


TUGUNAN 


Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. 
- Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. 


Ang mga lalaki't babae sa bawat bansa'y maglilingkod sa kanya, 
- at maninikluhod sa pagsamba. 


Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
- Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. 


PAPURING AWIT NI ZACARIAS 


Antipona: Ang mga Pantas ay naghandog ng ginto, kamanyang at mira, sa Panginoon na 


Anak ng Diyos at Haring kataas-taasan, aleluya. 


Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagka't nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 


At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 


Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, 
Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 
At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 


Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 








Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 

Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 

Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan, 
At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 

Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 


Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 

Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, 
At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Magalak tayo kay Kristong Mahabagin, na dumating upang palayain ang sangkatauhan 
mula sa kasalanang mapang-alipin, at upang bigyan ng kalayaan ng mga anak ng 
Diyos. Umaasa sa kanyang kalinga, ating sambitin: 


Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. 


Panginoon, ikaw ay ikaw na bago pa magkapanahon, ngunit inako mo pa rin ang isang 
bagong buhay, 
- patuloy mo kaming panibaguhin sa pamamagitan ng hiwaga ng iyong pagsilang. 


Kahit hindi mo tinalikdan ang pagka-diyos mo, tinanggap mo pa rin ang matulad sa aming 
mga tao, 
- itulot mong makibahaging ganap ang aming buhay sa kabanalan mo. 


Naparito ka upang maging ilaw ng sanlibutan, at guro ng kabanalan, 
- ang iyong mga salita nawa ang maging ilaw sa aming daraanan. 


O Salita ng Diyos na naging tao sa sinapupunan ng Birheng Maria, naparito ka sa daigdig, 
- manahan kang lagi sa aming puso sa pamamagitan ng pananalig. 


a NG  nnnanpnpnPPpppz#v#vuv#VQUVUUU- 





AMA NAMIN 


PANGWAKAS NG PANALANGIN 


mang makapangyarihan, 
tumulad sa amin ang iyong Anak 
nang sa kalikasan nami'y sarili niya ang inihayag. 
Tulungan mo kaming sa kanya'y makatulad. 
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, 
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
Amen. 


PAGHAYO 


(Kung may pari o diacono) 


Sumainyo ang Panginoon 
at sumaiyo rin. 


Pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. 
Amen. 


(Kung walang pari o diacono) 
Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan 


at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 
Amen. 





Panalangin sa Takipsilim 


PASIMULA 


O Diyos, halina at ako'y tulungan. 
O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


AWIT 


Koro: Ipahayag sa kabundukan 
Sa mga gulod kahit saan, 
Ipahayag sa kabundukan, 
Na ang Kristo ay isinilang. 


Noong ako ay nag-aaral, 

Ang hanap ko sa gabi't araw, 
Hiling sa Diyos ako'y tulungan, 
At itinuro n'ya ang daan. (Koro) 


Habang pastol ay nagbabantay 
Isang gabi sa mga kawan, 

Biglang litaw sa kalangitan 

Ang isang liwanag na banal. (Koro) 


At nang ito ay masilayan, 
Yumukod sila at nagdasal, 
Sama-sama nilang nilakbay 
Lugar ng batang isinilang. (Koro) 





MGA ANTIPONA AT SALMO 


Antipona1: 8“8Hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at sa kayamanan. 


Salmo 49 


(Ang kawalan ng kayamanan) 
I 


Bawat isa ay makinig, makinig ang sino pa man, 
Kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang! 
Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, 
Makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. 


Yaring aking sasabihi'y salitang may karunungan, 
Ang isipang ihahayag, mahalagang mga bagay, 

Ang pansin ko ay dadalhin sa bugtong na kasabihan, 
Sa saliw ng aking alpa'y ihahayag ko ang laman. 


Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, 
Kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid -- 
Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, 
Dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. 


Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, 

Hindi kayang mabayara't tubusin sa kamay ng Diyos: 
Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, 
Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat 
Upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas 
At sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. 


Ang lahat ay mamamatay, ito nama'y alam niya, 

Maging mangmang o marunong, kahit hangal, pati tanga, 
Yaman nila'y maiiwan, sa lahi na magmamana. 

Sa libinga'y doon sila mananahan kailanman, 

Kahit sila'y may lupaing taglay nila noong araw, 
Dumakila man ang tao, di niya maiiwasan, 

Tulad din ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. 


(Papuri sa Ama at...) 


aaa ff 





Antipona1: “8 Hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at sa kayamanan. 


Antipona 2:78 Ang tipunin ninyo ay ang kayamanan sa langit, wika ng Panginoon. 
II 


Masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili 

At sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti: 
Tulad niya'y mga tupa, sa patayan din hahantong, 
Kalawit ni Kamatayan ang magiging kanyang pastol. 


Ang matuwid, magwawagi pag sumapit ang umaga, 
Laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na 
Sa lupain nitong patay, na malayo sa kanila. 

Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan, 

Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. 


Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman, 
Lumago man nang lumago yaong kanyang kabuhayan, 
Hindi ito madadala kapag siya ay namatay, 

Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. 


At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, 
Dahilan sa sinusuob ng papuri't nagtagumpay, 
Masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay 


Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. 


Ang tao mang dumakila ay iisa ang hantungan, 
Katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay! 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 2:7 Ang tipunin ninyo ay ang kayamanan sa langit, wika ng Panginoon. 





Antipona 3: 78 Ang pagsamba at karangalan ay karapatang nakalaan sa Korderong pinatay. 


Awit: Pahayag 4:11, 5:9, 10, 12 
(Himig ng Pagtubos) 


Aming PANGINOON at Diyos! 
Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, 
Paggalang, at kapangyarihan. 


Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, 
At ayon sa iyong kagustuhan, 
Sila'y nilalang mo at pinananatili. 


Ikaw ang karapat-dapat na kumuha 
Sa kasulatang nakalulon 
At sumira sa mga tatak niyon. 


Sapagkat pinatay ka, 

At sa pamamagitan ng iyong kamatayan 
Ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao, 
Mula sa bawat lipi, wika, bayan, at bansa. 


Ginawa mo silang isang liping maharlika 
At mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos: 
At sila'y maghahari sa lupa. 


Ang Korderong pinatay ay karapat-dapat 
Na tumanggap ng kapangyarihan, 
Kayamanan, karunungan, at kalakasan, 
Papuri, paggalang at pagdakila! 

(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 3: 78 Ang pagsamba at karangalan ay karapatang nakalaan sa Korderong pinatay. 





MAIKLING PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (Efeso 2:3b-5) 


S: ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Subalit 
napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. 
Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. 
(Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang-loob.) 


TUGUNAN 


Sa kanya'y pagpapalain ang lahat ng nilalang, mga lalaki't babae sa sangkalupaan. 
- Sa kanya'y pagpapalain ang lahat ng nilalang, mga lalaki't babae sa sangkalupaan. 


Ipahahayag ng lahat ng bansa ang kanyang kadakilaan, 
- mga lalaki't babae sa sangkalupaan. 


Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
- Sa kanya'y pagpapalain ang lahat ng nilalang, mga lalaki't babae sa sangkalupaan. 


PAPURING AWIT NI MARIA 


Antipona: O Kristo, ikaw ang Liwanag mula sa Liwanag. Nang sa lupa ikaw ay napakita, ang 


mga Pantas ay nag-alay ng mga handog sa iyo, aleluya. 


Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, 
At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. 
Sapagka't nilingap niya ang kanyang abang lingkod! 


At mula ngayon, ako' y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, 
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan 
Banal ang kanyang pangalan! 


Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, 
Sa lahat ng sali't saling lahi. 

Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, 
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. 


Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, 
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. 


a gg 5w 





Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, 
At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. 


Tinulungan niya ang kanyang bayang Istael, 
Bilang pagtupad sa pangako niya saating mga magulang, 
Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Kaisa ng lahat ng mga Kristiyano sa pananalangin at papuri, tumawag tayo sa Panginoon: 
Ama, pakinggan mo kaming iyong mga anak. 


Tulungan ang mga taong di nakakikilala sa Diyos ngunit naghahanap sa iyo sa lilim at 
anino ng isip ng tao, 
- panibaguhin sila sa liwanag na kaloob ni Hesukristo. 


Tunghayan ang mga sumasamba sa iyo bilang isang tunay na Diyos at naghihintay sa iyong 
pagdating upang humatol sa huling araw, 
- nawa'y makilala nila ang iyong wagas na pagmamahal. 


Alalahanin ang mga pinagkalooban mo ng buhay, liwanag at ng kabutihan mo, 
- huwag silang hayaang malayo sa iyo. 


Bantayan ang mga naglalakbay sa pamamagitan ng iyong makalangit na pagsubaybay, 
- at ilayo kami sa bigla at di-handang kamatayan. 


Ipinahayag mo ang iyong katotohanan sa mga yumao noong sila'y nabubuhay sa lupa, 
- akayin silang pagnilayan ang ganda ng iyong kalinga. 


AMA NAMIN 





PANGWAKAS NG PANALANGIN 


mang makapangyarihan, 
tumulad sa amin ang iyong Anak 
nang sa kalikasan nami'y sarili niya ang inihayag. 
Tulungan mo kaming sa kanya'y makatulad. 
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo 
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
Amen. 


PAGHAYO 


(Kung may pari o diacono) 


Sumainyo ang Panginoon 
at sumaiyo rin. 


Pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. 
Amen. 


(Kung walang pari o diacono) 


Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan 
at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 
Amen. 





Panalanging sa Gabi 


PASIMULA 


O Diyos, halina at ako'y tulungan. 
O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


AWIT 


O Maningning na Liwanag, O Araw na banal, 
Larawan ng ilawan ng langit na tahanan. 

O PANGINOONG Hesus, lumubog man ang araw 
Suminag sa amin ang landas ng kaligtasan. 


O Anak ng Maykapal, pinagmulan nitong buhay, 
Papuri ang nararapat sa gabi at araw, 

Labi nami'y di hihinto sa pag-aawitan 

Upang maipagdangal ang banal mong pangalan 


Antipona: Huwag itago sa akin ang iyong mukha, sa iyo ko isinasalalay ang aking tiwala. 


Salmo 143:1-11 
(Dalangin sa kapighatian) 


Dinggin mo, O PANGINOON, ang aking dalangin, 
Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. 

Itong iyong lingkod, h'wag mo nang subukin, 
Batid mo nang lahat, kami ay salarin. 


Ako ay inusig ng aking kaaway, 

At ako ay lubos niyang napipilan, 

Sa dilim na dako, ako ay nakulong, 

Tulad ko'y patay nang mahabang panahon. 
Ako ay handa nang magtaas ng kamay, 
Sapagkat wala nang pag-asa ang buhay. 


aaa ff 





Araw na lumipas, aking nagunita, 

At naalaala ang iyong ginawa, 

Sa aking isipa'y gumuhit na bigla! 

Ako'y dumalangin na taas ang kamay, 
Parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. 


Nawala nang lahat ang aking pag-asa, 

Kaya naman, PANGINOON, ako'y dinggin mo na! 
Kung ikaw'y magkubli, baka ang hantungan 

Ako ay tanghaling malamig na bangkay, 

At ang tunguhin ko'y madilim na hukay. 


Ako ay umasa, sa 'yo nagtiwala, 

Na kung umumaga'y ipagugunita 
Yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. 
Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, 
Patnubayan ako sa daang matuwid. 


Ako ay umasang 'yong isasanggalang, 
Kaya iligtas mo ako sa kaaway. 

Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan 

Na aking masunod ang 'yong kalooban, 
Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw 
Sa aking paglakad sa ligtas na daan. 


Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, 

Pagkat dakila ka, iligtas mo agad, 

Iligtas mo ako sa mga bagabag. 
(Papuri sa Ama at...) 


Antipona: Huwag itago sa akin ang iyong mukha, sa iyo ko isinasalalay ang aking tiwala. 





PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (1 Pedro 5:8-9a) 


Hote kayo at magbantay. Ang diyablong kaaway ninyo ay parang leong umaatungal 
at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa 
inyong pananalig sa Diyos. 


TUGUNAN 


Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 
- Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


Tinubos mo kami, Panginoong Diyos ng katotohanan, 
- inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


Papuri sa Ama at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 
- Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


PAPURING AWIT NG EBANGHELYO 


Antipona: Habang kami'y gising, Panginoon, kami ay ingatan, bantayan kami habang 


kami'y nahihimlay, upang sa paggising, manatili kaming kasama ni Kristong 
nagbabantay, at sa pagtulog, makapahinga kami sa kanyang kapayapaan (aleluya). 


Kunin mo na, Panginoon ang iyong abang alipin, 
Ayon sa iyong ipinangako: 


Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, 
Na inihanda mo para sa lahat ng bansa: 


Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil, 
At magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. 





PANGWAKAS NA PANALANGIN 


paano” 

punuin ang gabing ito ng iyong kaliwanagan. 

Humimlay nawa kami sa kapayapaan 

at gumising nang may kagalakan 

upang harapin ang liwanag ng bagong araw sa iyong pangalan. 
Hinihiling namin ito sa pamamagitan 

ni Kristong aming Panginoon. 

Amen. 


PAGHAYO 


Gawaran nawa tayo ng Makapangyarihang Diyos ng gabing panatag at mapayapang 
pagkahimlay. 
- Amen. 


AWIT O PANALANGIN NG PAPURI KAY MARIA 


Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. 
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. 

Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat 

At pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. 


Santa Maria, Ina ng Diyos, 
Ipanalangin mo kaming makasalanan 
Ngayon at kung kami'y mamamatay. 
Amen. 


